HUTUBA YA IJUMAA 
«шшр 


29/07/2022] 


` 


AD-DAKTUUR 


ABDUL-MUHSIN IBNU 
MUHAMMAD AL-GAASIM 


IMAMU NA KHATIBU WA MSIKITI MTUKUFU WA MTUME 


26 KWA ANUWANI А 


Kuzingatia Kuisha 


Kwa Umri 


@ a-algasim.com O00000 FawaidAlQasim 


KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 1 


KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 


Sifa za ukamilifu zote ni za Allah, tunamhimidi, 
tunamuomba msaada, tunamuomba msamaha, na 
tunajilinda na Allah kutokana na shari za nafsi zetu, na 
kutokana na amali zetu mbovu, yule ataongozwa na 
Allah, basi hakuna wa kumpoteza, na atakayempoteza 
hakuna wa kumuongoza, nashuhudia ya kwamba hapana 
apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake, hana mshirika, 
na nashuhudia kuwa Nabii wetu Muhammad ni mja 
wake na mtume wake, swala na salamu za Allah nyingi 
zimshukie yeye, watu wake, na masahaba wake. 


Ama baada ya himdi hii: 

Mcheni Allah - enyi waja wa Allah - kama ipasavyo 
kumcha, na mchungeni [chungeni amri zake na makatazo 
yake| katika siri na minong'ono. 


Enyi Waisilamu: 

Allah amejaalia maisha ya dunia kuwa ni nyumba ya 
kuwaonja na kuwatahini waja, wanakata masafa yake 
wakielekea katika nyumba ya kubaki, kwani hiyo [dunia] 
ni shamba la wenye kutenda amali na ni soko ya wafanyi 
ibada, 


2 = sz 5 zo эй В 
Sini 585 57 E siy 
{[Allah] Ambaye ameumba mauti na uhai ili 
kukujaribuni ni nani miongoni mwenu [atakuwa] 
mwenye vitendo vizuri zaidi} [Al-Mulk: 2], basi atakaye 
fanya amali njema atafaulu na atastahiki thawabu, na 
atakaye fanya maovu atahasirika na atastahiki adhabu. 


a-alqasim.com 


2 KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 


Hekima ya kumba majini na binadamu: Ni 
wamuabudu Yeye pekee pasina wengine, na hakika 
amewasaidia kutekeleza lengo hili kwa ushahidi 
aliowaekea ndani ya nafsi zao na katika vilivyo 
wazunguka, na kwa kuwatumia Mitume na 
kuwateremshia Vitabu; basi hoja zikawasimamia na njia 
ikawabainkia, na kila mja amemuekea mda [maalumu wa 
kuishi] na amemuandikia umri [ambao ni] katika elimu 
yake [pekee], na umri wa mja duniani ndio kipindi cha 
amali yake na mbio zake kuelekea kwa Mola wake kabla 
akutane Naye, [Allah] ilokuwa kuu shani yake 
amesema: 

Фа С AA 

{Ewe mtu! Hakika wewe unajikusuru kwa juhudi 
kumwendea Mola wako Mlezi, basi utamkuta} [Al- 
Inshigaag: 6]. 


Dunia yote - tokea mwanzo mwake hadi mwisho - ni 
fupi ukilinganisha na Ahera, na mja atakavopewa umri 
ndani yake yuko na kikomo hapana budi kukifikia, na 
kila pumzi inayopita kifuani mwake sehemu miongoni 
mwa sehemu za maisha yake, ikishaisha hairudi tena, na 
uhakika wa kuzidi katika umri ni kupungua kwake na 
kuukurubia mda [wa kufa]. 


Waja wengi wako katika kughafilika na hekima ya 
kuumbwa kwao, basi dunia ikawabeba na pambo lake na 
fitna zake, [Allah] mwenye ushindi na utukufu 
amesema: 


a-algasim.com 


KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 3 


«Дї 5) - ya AKN х4) 


{Kumekushughulisheni kutafuta wingi * Mpaka mje 
makaburini!} [At-Takaathur: 1-2]. 


Allah ameapa katika Kitabu na wakati na sehemu 
zake ili kuwakumbusha waja wingi wa kugeuka kwa 
maisha na uharaka wa kuisha kwake; basi akaapa na 
usiku na mchana, jua na mwezi, na wakati wa subuhi, 
alfajiri na alasiri, na akaita katika kuzingatia na yalio 
katika harakati ya jua na mwezi miongoni wa kumalizika 
na кеш na umri, [Allah] KALII amesema: 


2 „+ 


лл 555 ЖАЙ ж ИУ 
«ыса зб эд бе ыа 


{Ма mwezi tumeupimia vituo, mpaka unakuwa 
kama karara kongwe * Haliwi jua kuufikia mwezi, wala 
usiku kuupita mchana. Na vyote vinaogelea katika njia 
zao! [Үаа-511п:39-40]. 


Naye aliyetakasika alieleza kuwa hazingatii na 
kugeuka kwa zama ila wenye macho, [Allah] iliokuwa 
kuu shani yake amesema: 


& УТУ 92 д5 3 5 ДИ; ЫХ оаэ 
{Allah hubadilisha usiku na mchana. Hakika katika 
hayo yapo mazingatio kwa wenye kuona} [An-Nuur: 44] 


Kila mwaka unapungua umri wa mja - bali kila siku 
katika siku zake - mnao ukumbusho ya kwamba kila 
lenye mwanzo lina mwisho, na mnao katika kuchomoza 


a-algasim.com 


4 KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 


alfajiri ya mwaka mpya yenye kuikumbusha nafsi kuwa 
fursa bado ipo. 


Mwenye akili ni yule anayeihesabia nafsi yake natija 
ya matendo yake na matunda ya umri wake, kama 
anvohesabu faida ya biashara yake na hasara yake, kwani 
umri ndio rasilimali ya kila kiumbe, na maandalizi yake 
ni siha [afya] na salama ya nguvu, na watu wengi 
wamenyimwa hayo, [Mtume] swala na salamu zimshukie 
Alisema : «пееша mbili wengi kati ya watu 
wamepunjwa ndani yake [neema hizo), siha па 
faragha», imepokewa na Bukhari. 


Kupata faida duniani ni kwa kutenda amali nzuri, na 
kujiandaa daima kuisha kwa mda [wa maisha ya 
duniani|, na binadamu anataraji kubakia, na bidii yake ya 
dunia na mali na starehe zilizomo ndani inazidi na yale 
aliyomo ndani yake miongoni mwa neema 
yanamshughulisha na kukumbuka ukaribu wa ukomo, na 
kukurubia kumalizika, [Mtume] swala na salamu 
zimshukie alisema: <binadamu anazeeka na mambo 
mawili kwake yanabaki katika ujana: bidii ya mali na 
bidii ya umri», imepokewa na Bukhari na Muslim. 


Inastahiki kwa aliyetambua uhakika wa dunia na 
uharaka wa kuisha kwake: achague lenye manufaa zaidi 
kwake па liliokamili zaidi katika kila jambo, asiutumie 
wakati wake ila katika jambo lilio na faida zaidi; basi 
achague katika yaliobora yale ya juu zaidi, na katika 
mema yaliomazuri zaidi, na katika yenye kukurubisha 
kwa Allah yaliomakubwa zaidi. 


Yule ambaye si mwenye kudumu na matendo ya 


a-algasim.com 


KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 5 


utiifu; basi aepuke maovu, pamoja na kuwa yule 
asiyezidi kwa kutenda mazuri basi hali yake inaelekea 
katika upungufu, [Allah] aliyetakasika amesema: 


«3 Бер, Ka ХЕ ДУ 
{Kwa anaye taka miongoni mwenu kutangulia au 
kuchelewa} [Al-Muddaththir: 37]. 


Na udhaifu baada ya kuwa na nguvu ni njia ya 
lazima katika maisha, na ukongwe baada ya ujana ni 
jambo lisilobudi, na maradhi baada ya siha ni njia kuu 
isiyoepukika kuipita, [Allah] aliyetukuka amasema: 


СА > 22 TAA 2% > „ г < Хе 2? 
а А 1 950 з ХАБ 6 


«52550625 39 05 G 


{ АПаһ ndiye aliye kuumbeni kutokana па udhaifu 
kisha akajaalia nguvu baada ya udhaifu, kisha akajaalia 
baada ya nguvu udhaifu tena na ukongwe} [Ar-Ruum: 
541. 


Na mfano wa dunia - tokea mwanzo wake hadi 
mwisho wake - ni mfano wa mmea uliomea baada ya 
mvua nyingi, kijani na uzuri wake [mmea huo] 
ukastaajabisha watu wake, kisha hauchukui mda 
unakauka na kuvunjikavunjika, [Allah] aliyetakasika 
amesema: 


sa ыр 224 85 Хз А с е 11 БИП a (2329 
ДСЗ С о AI 


a-algasim.com 


6 KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 


AA 055 


(Jueni уа kwamba maisha уа dunia пі mchezo, па 
pumbao, na pambo, na kujifakhirisha baina yenu na 
kushindana kwa wingi wa mali na watoto. Mfano wake 
ni kama mvua ambayo huwafurahisha wakulima mimea 
yake, kisha hunyauka ukayaona yamepiga manjano kisha 
yakawa mabua} [Al-Hadiid: 20]. 


Ambaye umri wake utakuwa mrefu hadi mvi 
zidhihiri kwake basi hakika huyo ameijiwa na muonyaji 
anayeonya kukurubia kwa ajali, [Allah] aliyetukuka 
amesema: 


“2 5 ТЕР, „2 44 

Ф үкү Жо 

{Kwani hatukukupeni umri wa kutosha kukumbuka 
mwenye kukumbuka? Ма akakujieni Mwonyaji?! 
[Faatwir: 37], Bukhari Allah amrehemu amesema: 
"{muonyaji}: ni mvi". 

Umri wa umma huu ni baina ya sitini na sabiini, na 
aliyefika sitini basi hana udhuru kwa kuwa na muhula 
mrefu, [Mtume] swala na salamu zimshukie amesema: 
«Allah amemalizia udhuru mtu aliyemcheleweshea 


ajali yake hadi akafika miaka sitini», imepokewa na 
Bukhari. 


Na kwa ajili hii ndio Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie aliongoza [watu] katika kupatiliza maisha na 
yaliomo ndani yake miongoni mwa ubarobaro na nguvu 
kabla ya kuzikosa, na kufanya amali katika hali ya 
faragha na ukwasi kabla ya kuteremkiwa na vinyume 


a-alqasim.com 


KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 7 


vyao, Mtume swala na salamu za Allah zimshukie 
alisema kumuambia mtu katika hali ya kumpa 
mawaidha: «Patiliza matano kabla ya matano: 
Ubarobaro wako kabla ya ukongwe wako, siha yako 
kabla ya maradhi yako, ukwasi wako kabla ya 
kufukarika kwako, faragha yako kabla kushughulika 
kwako, na maisha yako kabla kufa kwako», 
imepokewa na Nasai, na kuyapatiliza ni kwa kukithirisha 
amali njema, na kuwa na bidii ya [kuhifadhi] wakati; 
basi isiwe siku ya mja ila bora kuliko jana yake, wala 
[isiwe] kesho yake ila bora kuliko leo yake, na ambaye 
siku zake mbili zitalingana basi huyo amepunjwa, na 
atakayerudi nyuma baada ya kustawi basi huyo ndiye 
aliyehasirika. 


Na miongoni mwa mambo ambayo kwayo siku za 
mwaka zinaenda patupu ni: kupoteza nyakati bila ya 
kuimarisha ahera, na ambaye hakuhifadhi wakati wake 
atakosa kunufaika nao. 


Na mambo bora zaidi ya kuimarisha nyakati ni: 
kuzidisha ilimu yenye kunufaisha, kukithirisha ibada, 
kusoma Qur-ani, pato la halali na kuwafanyia wema 
viumbe. 


Kudumu kwa hali [moja] duniani ni katika muhali, 
na siku ni zamu, na hapana budi mja ageuke ndani yake 
baina ya yenye kufurahisha na yenye kudhuru, ufakiri na 
ukwasi, na amani na hofu, [Allah] aliyetukuka amesema: 


Aa ti 


a-alqasim.com 


8 KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 


KI 5 ШУУ) 02%; 
(Hapana shaka tutakujaribuni kwa chembe ya khofu, 


na njaa, na upungufu wa mali па watu na matunda} [А1- 
Bagarah: 1551. 


Na ni katika hekima ya kugeuka huku ni: ili 
ipatikane kutoka katika kila hali aina ya ibada 
inayolingana nayo, kwani subira haikamiliki ila pamoja 
na shukrani, na haipatii neema cheo chake ila yule 
aliyeonja uchungu wa kuikosa, wala hamuhofu Allah 
ipasavyo kumhofu ila yule ambaye matarajio yake kwake 
[Allah] yamekamilika, na yule ambaye hajanyimwa 
hajajua ladha ya kupatiwa. 


Basi atakayejua haya: mtazamo wake katika Kadari 
za Allah na matendo yake katika viumbe wake utakuwa 
baraabara; kwani hakuna kunyanyuliwa wala 
kuangushwa, wala kuzuia wala kukunjua, wala heri wala 
shari ila Allah ana hekima ya upeo ndani, Naye katika 
hayo anastahiki kutoka kwa waja wake ibada zisio na 
budi, na hakika si mengine kadari ya Allah hukingwa na 
kadari yake, na heri kutoka kwake huteremshwa kwa 
kudumu kumshukuru, na kujisalimisha kwa kadari 
haipingani na kuitendea kazi sheria. 


Mja ametahiniwa katika maisha na shetani anayetia 
wasiwasi, na nafsi inayomuamrisha maovu, na ladha 
zinazomkatia njia yake, basi hana budi na kudumu na 
toba katika kila wakati, [Allah] mwenye ushindi na 
utukufu amesema: 


a-algasim.com 


KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 9 


о 0 сўз АЗ бш Т B35 

{Na tubuni nyote kwa Mwenyezi Mungu, enyi 
Waumini, ili mpate kufanikiwa} [An-Nuur: 31], nayo 
[toba] ni ibada tukufu, Allah anaipenda kutoka kwa waja 
wake, 


KI EA N ЗУ 


{Hakika Allah huwapenda wanao tubu} [A]- 
Baqarah: 222]. 


Na mja yupo karibu na maasia na kughafilika, na 
kukosea ni katika yenye kumlazimu binadamu, na 
upungufu ambao unawajibisha kulaumiwa ni: kuacha 
toba na kufululiza juu ya dhambi. 


Na aliyefanya ovu basi alifute kwa kukithirisha 
istighfari na kuzidisha mambo mema, [Allah] 
aliyetukuka amesema: 


«2 2л М шк 515 


2 


{Hakika тета huondoa maovu} [Huud: 114]. 


Kuhitimisha umri па toba уа ukweli ni kuafikiwa па 
kufaulu, na aliyetubiya na Allah basi hatamuadhibu kwa 
madhambi yaliotangulia, na mwenye kudumu na toba 
baada ya madhambi huafikiwa nayo [toba] pindi mauti 
yanapomkurubia, na atakaye chelewesha [па kusema 
atatubia baadae| basi imekurubia mauti kumshukia 
ghafla kabla atubie, [Allah] aliyetakasika amesema: 


кш Кл A бә a е сЗ)» 


a-alqasim.com 


10 KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 


32237 72 


Dadi dss Ja igih o одй (5 
aiana 
{Hakika toba inayo kubaliwa na Allah ni ya wale 
wafanyao uovu kwa ujinga, kisha wakatubia kwa 


haraka}, yaani: kabla ya kushukiwa na mauti, {Hao ndio 
Allah huwakubalia toba yao! [An-Nisaa:17]. 


Na jambo kubwa lenye kupelekea katika kupata 
mazingatio ni: kukumbuka mauti, na kupata mawaidha 
kutokana na wingi wake kwa watu wakaribu na wambali, 
sana sana katika wakati huu yaliokithiri ndani yake 
magonjwa, na kuenea kwa janga la maradhi baada ya 
lengine kukaohofisha watu, na wakakithiri baina yao 
wenye kufa ghafla. 


Na baada ya haya, enyi Waisilamu: 

Basi dunia ni hatua mbili: hatua ya kwanza iliisha 
kwa kutoka kwako kuingia dunia, na imesalia hatua 
ambayo umo ndani yake, na mwisho wake ni pindi jua 
litachomoza, kwani huenda lisichwe hali umo baina ya 
waliohai, na litakapokuchwa na hali umo baina ya 
waliohai basi huenda lisichomoze ila na wewe umo baina 
ya wafu, ibnu Umar Allah amridhie amesema: <Mtume 
swala na salamu za Allah zimshukie alishika bega langu, 
akasema: kuwa duniani kama kuwa wewe ni mgeni au 
mpita njia, na ibnu Umar Allah amridhie alikuwa 
akisema: pindi utaingiliwa na jioni basi usisubiri 
asubuhi, na pindi utaingiliwa na asubuhi basi usisubiri 
jioni», imepokewa na Bukhari, na kusanya unachotaka, 
utaondoka kama ulivokuja. 


a-algasim.com 


KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 11 


'Audhu billaahi mina sh-shaitwaani rrajiim' 
Z za aae А A aa l GA UN UA 
&Зы5 5505 35 ISE 5505 108 ООЙ 25 9 
(Sema: Starehe уа dunia ni ndogo, па Ahera ni bora 


zaidi kwa mwenye kuchamngu. Wala hamtadhulumiwa 
hata uzi wa kokwa ya tende} (An-Nisaa: 77] 


Allah anibarikie mimi na nyinyi katika Our-ani 
tukufu... 


a-alqasim.com 


12 KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 


HOTUBA YA PILI 


Sifa njema zote astahili Allah kwa wema Wake 
[kwetu], na shukrani zote astahili Yeye kwa kutuafikia 
na kutuneemesha, na nashuhudia ya kwamba hakuna 
apasaye kuabudiwa ila Allah peke yake hana mshirika; 
ili kuadhimisha shani yake, na nashuhudia ya kwamba 
Nabii wetu Muhammad ni mja Wake [Allah] na Mtume 
wake, swala na salamu nyingi za Allah zimshukie yeye, 
watu wa nyumba yake na Masahaba wake. 


Enyi Waislamu: 

Hakika umewafunika mwezi wa Allah Al- 
Muharram, Allah aliutegemeza kwake; kwa sababu 
kuuharamisha mwezi huu [yaani: kuutukuza kwa 
kuaramisha baadhi ya mambo ndani yake] kunatoka kwa 
Allah wala si mwengine, na amekataza ndani yake 
kuidhulumu nafsi kwa maasi na madhambi, [Allah] 
iliyokuwa kuu shani yake amesema: 


10 


2—3 


Molao ОЬ ЗЗР СА Д бе з 55 ДУ 
© SDA Т ° АС „у LR СТО а 
9 ар е РУБ оа 5 

$ wa 34 «570 | A 72 

(Hakika idadi уа miezi kwa Allah ni miezi kumi па 
mbili katika hukumu ya Allah tangu alipo umba mbingu 
na ardhi. Katika hiyo iko mine mitakatifu. Hiyo ndiyo 

Dini iliyo sawa. Basi msidhulumu nafsi zenu humo} [At- 


Tawbah: 36), ibnu Abbaas Allah amridhie yeye na 
babake amesema: "dhambi ndani yake ni kubwa zaidi, na 


a-algasim.com 


KUZINGATIA KUISHA KWA UMRI 13 


amali njema na ujira [ndani yake] ni kubwa zaidi. 


Kukithirisha kujitolea kwa kufunga ndani ya mwezi 
huu ni tendo la sunnah, [Mtume] swala na salamu 
zimshukie amesema: <Saumu bora zaidi baada ya 
Ramadhani: ni mwezi wa Allah Al-Muharram», 
imepokewa na Muslim. 


Na siku zake bora zaidi za kufunga ni siku ya 
Ashura; kwani <| Mtume| swala na salamu zimshukie 
aliifunga na akaamrisha kuifunga», nayo ni «siku 
ambayo Allah alimuokoa ndani yake Musa na kaumu 
yake, na akamuangamiza firauni na kaumu yake, basi 
Musa akaifunga kumshukuru Allah», waafikiana Bukhari 
na Muslim kuipokea, na ukamilifu zaidi ni ifungwe 
pamoja nayo siku ya kabla yake, basi ifungwe siku ya 
tisa na ya kumi, Nabii swala na salamu za Allah 
zimshukie amesema: «Nikibaki hadi mwaka ujao basi 
nitafunga ya tisa», imepokewa na Muslim. 


Wala mwanzo wake hauna ubora katika sheria, wala 
haikuja [katika sheria] ndani yake fadhila wala sifa 
maalumu, na kuihusisha na ibada maalumu ya kimwili au 
ya kimali au nyenginezo ni kuzusha katika Dini, na 
kuikalia mbele sheria tukufu. 


Kisha jueni kuwa Allah amewaamrisha kumswalia 
na kumsalimia Nabii wake... 


САС) 


a-algasim.com 


è 29/07/2022 
5 


а" 


А/Д 
BALAA „дар 


У! chasili се 


аша ази даза 


Ө a-algasim.com GODOO FawaidAlQasim 


